Australian Wala 


Bureau of 
Statistics 


Sensa ya mwaka 2006, jumanne, tarehe 
8 mwezi wa nane ni muhimu kwa 
jumuiya yako; 


Kila mmoja hapa Australia ni lazima ahesabiwe 
katika sensa ya mwaka 2006 ya idadi ya watu 
na malazi. Kushiriki kwako ni muhimu sana kwa 
maisha yajayo ya jumuiya yako. 


Jumuia za kijami, wafanyi biashara na serikali zote 
zinategemea maelezo yanayokusanywa na sensa 
ili kupanga mahitaji ya jumuiya zote na huduma 
muhimu za jumuiya kama vile malazi (nyumba), 
afya, elimu, lugha, usaidizi maalum na misaada ya 
kipekee. 


Maswali kuhusu sehemu uliyozaliwa, 
lugha unayoongea, dini na asili yako 


Sensa ya mwaka 2006 ni muhimu kwa kila 

mtu hapa Australia. Na inaangalia vitu muhimu 

kama vile umri wako, sehemu uliyozaliwa, lugha 
unayoongea, dini na asili yako, na pia kuangalia 
kama watu wanahitaji usaidizi kuhusu lugha ya 

kiingereza. 


Jumuiya za jamii wa asilia mbalimbali zimeunga 
mkono sensa. Maelezo yanayotokana na hii sensa 
yanasaidia kuonyesha picha halisi ya jumuiya zote, 
pia yanaisaidia serikali katika kutenga kwa haki 
mafungu ya fedha kwa jumuiya mbalimbali. 


Fact Sheet 


www.abs.gov.au/census 


Andika Jibu lako kama 
halijaorodheshwa 


Fomu ya sensa imeorodhesha takribani nchi 280, 
lugha 240 na dini 120. Fomu ya sensa ina nafasi 
ndogo tu na haiwezi kuorodhesha nchi zote au 
lugha zote au dini zote. Ikiwa kama nchi yako, 
lugha yako au dini yako haikuorodheswa basi 
andika jibu lako kwenye nafasi iliyotengwa kwa ajili 
hiyo. 


Je maelezo yangu yatakuwa siri ? 


Maelezo yote yanayokusanywa katika sensa ni 
ya siri-kisheria. Tunakuhaidi kuwa maelezo yako 
yote ni ya siri. 


Maelezo kuhusu jina lako hayahifadhiwi, labda 

tu wewe mwenyewe utake. Makaratasi yote ya 
fomu za sensa, na mafaili yote ya kompyuta yenye 
maelezo kuhusu jina au anuani yako yanaharibiwa 
na keteketezwa mara tu baada ya kuisha kwa 
sensa. 


Wafanyakazi wote wa sensa hawaruhusiwi kisheria 
kutoa maelezo ya kibinafsi ya mshiriki ye yote wa 
sensa. Idara mbalimbali kama vile polisi, ASIO, 
uhamihaji na makampuni mbalimbali kamwe 
hayawezi kupata haya maelezo binafsi ya mtu ye 
yote kutoka sensa. 


Swahili —Page 1 0f 2 


Hifadhi ya sensa kwa Muda maalum 


Unaweza kuchagua kama unataka maelezo yako 
ya sensa, pamoja na jina lako na anuani yako 
yahifadhiwe katika kumbukumbu ya taifa ya 
Australia kwa muda wa miaka 99. Kwa sababu 
hakuna mtu yeyote mwenye uwezo wa kupata 
maelezo hayo kwa muda wa miaka 99, mradi huo 
unaitwa Hifadhi ya sensa kwa Muda maalum. 


Ifikapo mwaka 2105, hifadhi hiyo ya kumbukumbu 
ya Australia itaruhusu maelezo ya sensa yaliyomo 
katika hifadhi hiyo yatolewe wazi wazi. Hii itasaidia 
vizazi vijavyo kuweza kufuatilia asili ya uzazi wao. 


Kumbuka kushiriki katika mradi huu ni hiari 
(sio lazima). Mtu yeyote ambaye hatachagua 
kushiriki katika mradi huo maelezo yake ya sensa 
yataharibiwa mara baada ya sensa kuhesabiwa, 
kwa mujibu wa kanuni za baraza la takwimu la 
Australia. 


Je sensa inafanyika vipi? 


Kila mtu hapa Australia ni lazima ahesabiwe ifikapo 


usiku wa sensa, jumanne, tarehe nane, mwezi wa 
nane, hii ni pamoja na watalii wote waliopo nchini. 
Wahesabu sensa wataleta fomu na maelezo ya 
kukusaidia wiki mbili kabla ya usiku wa sensa na 
watarudi tena wiki mbili baada ya sensa kuchukua 
fomu zilizojazwa. Kwa mwaka 2006, watu wote 
wanaruhusiwa kujaza fomu sensa kwa kutumia 
mtandao wa kompyuta. 


Unahitaji usaidizi ? 


Huduma ya maulizo ya sensa pia inatoa usaidizi 
katika lugha zinazotumika hapa Australia. Huduma 
ya melezo ya sensa kwa njia ya simu yatapatikana 
kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa mbili usiku 
katika namba 1300 363 365. 


Wahesabu sensa wenye utaalam wa lugha 
mbalimbali watakuwa katika maeneo yote na 
wamefudhwa jinsi ya kutoa usaidizi. Mtandao 
wa sensa ni wwweoabs.gov.au/census na una 
maelezo yote yaliyotafsiriwa. 


Kumbuka - Sensa ni nafasi yako kutambuliwa. 


Swahili — Page 2 0f 2 


